WikipediA 

Wikang Persyano 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 

Ang Persa (Persyano: romanisado: Farsi ; Kastila: persa ) ay isang wikang Indo-Yuropeo. Opisyal itong 

wika sa Iran, Afganistan sa pangalang Dari at Tayikistan sa ngalang Tayiko (To^hkI/I, Tajiki). 

Nagtataglay ang wikang ito ng maraming salita galing sa Pranses at Arabo. Ginagamit ng Persa ang sulat 
Arabo, maliban sa Tayikistan kung saan ang alpabetong Siriliko ang kasalukuyang ginagamitJ 1 ' 

Ang Persa ay ang unang wika sa silibisasyong Islamiko na lumaban sa monopolyo ng wikang Arabe sa 
pagsusulat, at itinatag bilang tradisyon sa mga silangang korte ang pagsulat ng tula sa Persa. Ilan sa mga 
sikat na panitikan sa Persa ay ang Shahnameh ni Ferdowsi, ang mga gawa ni Rumi, at iba pa. 


Halimbawa 


Persian 


Saling-sulat 


Filipino^ 


^^^ (5-*^ Hameye afrad bashar azad beh 
9 9 A hf_ doniya miyayand o az dide Ipeysiyat 

£ l o l?oquq ba ham barabarand. Hameh 
9 daraye andisheh o vejdan 

>1 9 >>M^mibashand o bayad dar barabare 
Jj9^}. £j9j t A>M/ekdigar ba ruipe baradari rattar 
konand. 


Ang lahat ng tao’y isinilang na 
malaya at pantay-pantay sa 
karangalan at mga karapatan. 
Sila’y pinagkalooban ng katuwiran 
at budhi at dapat magpalagayan 
ang isa’t isa sa diwa ng 
pagkakapatiran. 


—Unang artikulo ng Pandaigdig na Pagpapahayag ng mga Karapatang Pantao 

Mga sanggunian 

1. Balak ibalik ng pamahalaan ang sulat Arabo kung napapanahon na 
(http://www.presstv.ir/detail. aspx?id=53991&sectionid=351020406). 

2. http://www.unhchr.ch/udhr/lang/tgl.htm 

Mga panlabas na link 

■ PersianLanguage.ir (http://www.persianlanguage.ir/) 

■ Opisyal na romanisasyon ng Persian (http://www.eki.ee/wgrs/roml_fa.pdf) 

■ Easy Persian (http://www.easypersian.com/), libreng kurso sa Persa (Persian) 


^ Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig (https://tl.wikipe 
dia.org/w/index.php?title=Wikang_Persyano&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Wikang_Persyano&oldid=1690325 























Huling pagbabago: 09:07, 25 Marso 2019. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 



